Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo- Maoismo 


Tomo XLII Blg. 16 
Agosto 21, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Editoryal 


Labanan ang pakanang charter change 
ng imperyalismong US! 


yernong Aquino, puspusang itinutulak nga- 

yon ng imperyalismong US ang charter 
change (“cha-cha”) o pagbabago ng konstitu- 
syong 1987 ng Pilipinas. Lantarang nanghihima- 
sok ang US sa panloob na usapin ng bansa sa ta- 
hasang paggigiit nito na alisin ang mga probi- 
syon sa konstitusyon na nagbabawal sa mga da- 
yuhang korporasyon na magkaroon ng mayoryang 
kontrol sa mga kumpanyang may operasyon sa Pi- 
lipinas. 

Dapat mahigpit na tutulan ng mamamayang 
Pilipino ang maniobrang ito ng imperyalismong 
US. Lalo lamang itong yuyurak sa kasarinlang 
pang-ekonomya ng Pilipinas na nilapastangan ni- 
tong nakaraang 25 taon ng mga patakaran ng li- 
beralisasyon, deregulasyon, pribatisasyon at de- 
nasyunalisasyon. Ang itinutulak na cha-cha ng US 
ay magreresulta sa ganap na pang-ekono- 


Kiers ng mga papet na upisyal ng gub- 


myang rekolonisasyon ng Pilipinas at mag- 
bubulid dito sa lalong malalalim na krisis. 

Kung tutuusin, bigo ang konstitusyong 
1987 na hadlangan ang mga imperyalista 
na dambungin ang pambansang patrimo- 
nya ng Pilipinas. Mula noong huling bahagi 
ng dekada 1980, mahigpit na ipinatu- A 
pad ng magkakasunod na papet na rehi- 
men ang mga patakarang ipinataw ng \\ 
International Monetary Fund kapalit ang œ` 
panibagong mga utang. Pawang naka- R 
tuon ang mga ito sa pagbubukas ng 
ekonomya sa operasyon ng dayong mga 
monopolyo kapitalista at pagbaklas ng mga 
taripa sa dayong kalakalan. Sunud-sunod na 
pinagtibay ang mga batas na tahasang lu- 
mabag sa reaksyunaryong konstitusyong 
1987. 

Upang "akitin" ang mga dayuhang ma- 


4Ps, perwisyo 
at panlilinlang 
sa mahirap 


Mga tampok 


sa isyung ito... PAHINA 3 


4 na upisyal ng BJMP, 
idineklarang POW 


mumuhunan, ibayong sinupil ang mga manggaga- 
wang Pilipino at pinigilan ang pagtataas ng kani- 
lang sahod. Isinabatas noong 1989 ang Wage Ra- 
tionalization Act na bumaklas sa pambansang pa- 
mantayan sa minimum na sahod. Sinusugan din 
ng Herrera Law ang Labor Code at binigyang-daan 
ang kontraktwalisasyon ng paggawa at nagpataw 
ng karagdagang mga restriksyon sa karapatang 
magwelga. Ginagamit ito ng mga kapitalista 
upang lalong ibaba ang sahod at hadlangan ang 
mga manggagawa sa pagbubuo ng mga unyon. 
Nitong nakaraang dalawampung taon, halos na- 
pako ang sahod ng mga manggagawa na kulang 
na kulang na kumpara sa pagsirit ng presyo ng 
mga bilihin. Mula noon ay bumagsak nang halos 

70% ang bilang ng mga un- 
A yon at organisadong mga 

manggagawa. 

Magkakasunod 
na ipinatupad 


Lumalalang krisis 


sa utang ng US 
PAHINA 13 


PAHINA 7 


ng rehimeng Aquino, Ramos, Es- 
trada at Arroyo ang mga Medium 
Term Philippine Development 
Plan alinsunod sa programa ng 
IMF. Hinikayat nito ang pagpa- 
sok ng mga dayong kapitalista 
para pagsamantalahan ang mu- 
rang lakas-paggawa ng mga 
manggagawang Pilipino. Pina- 
sok nila ang mga isinapribadong 
industriya tulad ng paglikha ng 
enerhiya, distribusyon ng tubig 
at kuryente, mga imprastruktura 
sa transportasyon at sa mga call 
center. Sinamantala nila ang de- 
regulasyon upang magtaas ng 
presyo at magbulsa ng palaki 
nang palaking tubo. 

Nitong nagdaang 25 taon, 
bigo ang mga programang ito na 
paunlarin ang lokal na ekono- 
mya. Tuluy-tuloy na dumausdos 
ang sektor ng manupaktura--na 
siyang motor ng ekonomya na 
lumilikha ng yaman. Bumagsak 
ang bilang ng mga empresa sa 
manupaktura mula 7,500 noong 
1999 tungong 4,600 noong 
2008. Kaakibat na bumagsak 
ang bilang ng ineempleyong 
manggagawa mula 1.1 milyon 
tungong 860,000. Nakapag- 
aambag na lamang ng 23% ang 
manupaktura sa kabuuang eko- 
nomya---tulad ng antas nito ma- 
higit 50 taon na ang nakarara- 
an. 

Ilang dekada nang "pag-akit 
sa dayong mamumuhunan" ang 


sentral na elemento ng mga pro- 
gramang pang-ekonomya na ipi- 
natupad ng mga nagdaang pa- 
pet na rehimen. Subalit nitong 
nakaraang 65 taon ng neokolo- 
nyal na republika, ang ekono- 
mya ng Pilipinas ay palagiang 
nasa krisis, bigong makatayo sa 
sariling paa at pirming nakasal- 
alay sa dayong pautang at pa- 
mumuhunan. Ang yamang nili- 
likha ng uring magsasaka at 
manggagawa ay palagiang hinu- 
huthot ng mga dayuhang mala- 
laking kapitalista at kasabwat 
na mga parasitikong lokal na 
naghaharing uri. 

Deka-dekada ay lumalala ang 
disempleyo, kawalan ng lupa, 
kahirapan, kagutuman, kawalan 
ng pabahay, mga epidemya at 
iba pang sakit panlipunan. Ha- 
bang lalong nagsisilbi ang mga 
naghaharing papet na rehimen 
sa interes ng dayuhang kapital, 
lalo silang nabibigong tugunan 
ang pangangailangan ng mama- 
mayan at pinabibigat ang pasa- 
nin sa kanilang mga balikat. Ha- 
bang binibigyang-kaluwagan sa 
buwis ang mga dayong kapita- 
lista, palaki naman nang palaki 
ang sinisingil na buwis sa ma- 
mamayan. Habang binibigyan 
ng buong laya ang mga dayu- 
hang kapitalista na magtaas 
nang magtaas ng presyo, ganun 
naman ang pagpigil sa pagtaas 
ng sahod ng mga manggagawa. 


Habang papalaki ang pondong 
inilalaan para sa pakikisosyo sa 
mga dayuhang malalaking nego- 
syo, ganun naman ang pagliit 
ng inilalaan sa edukasyon at iba 
pang serbisyong panlipunan. 

Sa pagtulak na amyendahan 
ang konstitusyong 1987, layu- 
nin ng imperyalismong US at ng 
mga tuta nito na tuluyan nang 
iwaksi ang kasarinlan sa ekono- 
mya. Hangarin nilang alisin na 
ang lahat ng hadlang at big- 
yang-daan ang walang patu- 
manggang pagdambong ng da- 
yuhang malaking kapital sa lo- 
kal na ekonomya. 

Ang pagtutulak ng imperya- 
lismong US na amyendahan ang 
konstitusyon ng Pilipinas ay na- 
kaugnay sa desperasyon ng gub- 
yernong US sa harap ng isa sa 
pinakamalalalang resesyon ng 
pandaigdigang sistemang kapi- 
talista. Sa pagbaklas sa mga 
hangganan ng ekonomya ng Pi- 
lipinas at iba pang malakolonya, 
nais ng US na mabuksan ang ba- 
go pang mga pronterang pang- 
ekonomya para mapalawak pa 
ang mapagkukunan ng hilaw na 
materyales at murang lakas pag- 
gawa. Bibigyang-daan nito ang 
pagsidhi ng pagsasamantala sa 
uring manggagawang Pilipino at 
isasailalim sila sa mas masahol 
na kundisyon sa paggawa. Lalo 
nitong lulunurin ang mga mag- 
sasakang Pilipino sa utang at 
pagkalugi bunsod ng walang 
awat na pagtatambak ng mga 


Nilalaman dayuhang produktong agrikultu- 
ral. 

Batid ng imperyalismong US 
at mga tuta nito na peligroso 
ang pagtutulak ng cha-cha. Ang 
mga itinulak na pagbabago sa 
konstitusyon sa ilalim ng naka- 
raang tatlong rehimen ay mala- 
wakang nilabanan ng mamama- 
yan dahil malinaw na ang mga 
iyon ay sumusuhay sa pampuli- 
tikang ambisyon ng mga nagha- 
haring pangkatin na manatili sa 
poder. Sa pagtulak ng cha-cha, 
nais ng US Embassy sa Maynila 
na palabasing may malawak na 
suporta para rito. Ilang susing 


EB AYAN 


Taon XLII Blg. 16 Agosto 21, 2011 


Editoryal: Labanan ang pakanang 
charter change 

Ligal na pandarambong 

4Ps, perwisyo at panlilinlang 
Matatagumpay na opensiba 
Mga opensiba sa Masbate 
Mga sundalo, patay sa Aurora 
Opensiba sa Samar 

Safehouse nireyd sa Batangas 
Mga upisyal, idineklarang POW 
Opensibang magsasaka sa ST 
Pagmimina sa Jiabong 

Aktibista, pinaslang sa Davao 
Pananalanta ng estado 
Lumalalang krisis ng utang sa US 
Balita 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Hulyo 21, 2011 


upisyal ng papet na gubyerno ang nagsalita na 
para sa cha-cha habang maingat na iniiwasan ang 
usapin ng pagpapalawig ng termino ng mga upi- 
syal. 

Subalit kung itutulak ng imperyalismong US at 
kanilang mga papet ang cha-cha, tiyak na haha- 
rapin nila ang determinadong paglaban ng mama- 
mayan sa ibayong imperyalistang dominasyon, 
pang-aapi at pagsasamantala. Ang paglaban ng 
bayan sa cha-cha ay paglaban sa neoliberal na ba- 
langkas ng imperyalistang globalisasyon. Tutol 
ang mamamayan sa tuluyang pagbubukas ng ban- 


hang kapitalista. 

Matapos ang halos tatlong dekada ng tuluy- 
tuloy na paglala ng kalagayang panlipunan bun- 
sod ng mga patakaran ng liberalisasyon, dere- 
gulasyon, pribatisasyon at denasyunalisasyon, 
nananawagan ang mamamayang Pilipino na 
ipagtanggol ang pambansang kasarinlan at ita- 
guyod ang mga makabayang patakaran sa lara- 
ngan ng ekonomya. Hangarin nila ang pagwa- 
wakas ng dayuhang dominasyon sa ekonomya at 
ang isang patakarang pang-ekonomyang nagta- 
taguyod sa interes ng mamamayang Pilipino hi- 


sa sa pang-aapi at pagsasamantala ng mga dayu- 


Ligal na 
pandarambong 


S? nakaraang 25 taon, kabi-kabila 
ang pinagtibay na mga batas na 
naglalayong bigyang-daan ang da- 
yuhang pandarambong sa bansa. 
Noong 1987, nabuo ang Omnibus 
Investments Code na nagpahintulot 
ng 100% dayuhang pag-aari sa mga 
lokal na empresa sa tinaguriang 
mga prayoridad na larangan ng pa- 
mumuhunan. Pinagtibay noong 
1991 ang Foreign Investments Act 
na lalo pang nagbigay-kaluwagan 
sa pagpasok ng dayuhang mga kapi- 
talista at nagbigay ng mga insenti- 
bo para sa mga dayuhan. Pinagtibay 
din ang mga sumusunod: 

> Special Economic Zone Act ng 
1995 na nagbigay-daan sa pagtata- 
yo ng mga special economic zone 
tulad ng sa Cagayan, Zamboanga 
City at Calabarzon kung saan nabig- 
yan ng buong laya ang operasyon 
ng mga dayuhang mamumuhunan. 

> Mining Act of 1995 na nagbi- 
gay-daan sa mga dayuhang kumpa- 
nya na kumontrol sa malalawak na 
lupain para sa pagmimina. 

> Ratipikasyon ng General Agre- 
ement on Tariffs and Trade (GATT) 
noong 1994 na nagsilbing balang- 
kas para sa todo-largang liberalisa- 
syon ng mga batas sa kalakalan at 
pamumuhunan. 

> Pag-apruba sa Bank Liberaliza- 
tion Law of 1994, Build-Operate- 
Transfer Law of 1994, Oil Industry 
Deregulation ng Industriya ng La- 
ngis ngaw of 1997 at Investment 
House Liberalization Law of 1997 .W® 


ANG BAYAN Agosto 21, 2011 


git sa lahat. AB] 


4Ps, perwisyo at 
panlilinlang sa mahihirap 


ang Programang Pantawid Pamilyang Pilipino (4Ps) bi- 

lang programang naglalayon umanong iahon ang pina- 
kamahihirap na mamamayan. Ang totoo, isa itong engran- 
deng programa ng panloloko sa bayan upang palabasin na 
mayroon itong programa para sa mahihirap samantalang 
ang tunay nitong pinaglilingkuran ay ang malalaking dayu- 
hang kapitalista. 

Matapos ang ilang taong pagpapatupad nito mula sa pa- 
nahon pa ni Arroyo, wala itong idinudulot na mapagpa- 
syang pagbabago sa antas ng buhay ng milyun-milyong 
naghihirap na mamamayan. Hindi 
limos, kundi trabaho, dagdag sa- 
hod, pabahay, edukasyon at ka- 
lusugan ang sigaw ng bayan. 
Walang dulot ang 4Ps ni Aquino 
kundi perwisyo. 


[erroa na ipinagmamalaki ng rehimeng Aquino 


Panlilinlang sa bayan. 
Ang 4Ps ni Aquino, sa 
katunayan, ay progra- 
mang panakip-butas sa 
kawalan ng hakbangin 
ng naghaharing rehimen 
na mapagpasyang lutasin 
ang mga problema ng mala- 
wakang disempleyo, pang- 
aagaw ng lupa at kawalang-lupa, 
mababang sahod at pagtaas ng presyo na 
siyang nagdudulot ng kahirapan sa mamamayan. Ipinatutu- 
pad ito ni Aquino upang bigyang-daan ang mga patakaran 
ng pribatisasyon at deregulasyon. 

Ipinagmamayabang ng rehimeng Aquino na umabot na 
sa 100,000 pamilya ang nakinabang sa programa. Dahil di- 
to, balak ni Aquino na maglaan ng P39.5 bilyon sa 4Ps sa 
2012 (mula P21.2 bilyon ngayong taon) para diumano 
umabot sa 700,000 pamilya ang makinabang sa taong 


2012. Subalit kapalit nito, tu- 
luy-tuloy na pinababayaan ng 
rehimeng Aquino ang mga serbi- 
syong panlipunan tulad ng edu- 
kasyon at kalusugan. 

Pinagtatakpan nito ang ma- 
lalaking pagkaltas na ginagawa 
ni Aquino sa badyet sa eduka- 
syon, kalusugan at iba pang ser- 
bisyong panlipunan. Habang 
ang isang kamay ni Aquino ay 
namamahagi ng limos, ang kabi- 
lang kamay naman niya'y tuma- 
tapyas ng pondong higit na mas 
kinakailangan. 

Habang ipinagmamayabang 
nito na bahagi ng 4Ps ang pon- 
do para sa mga buntis, ilanda- 
ang pampublikong ospital na- 
man ang ipinasara nito. Nagbi- 
bigay ang rehimen ng P15 kada 
batang nag-aaral, pero mahigit 
P1 bilyon naman ang tinapyas 
nito sa mga pampublikong uni- 
bersidad at kolehiyo. Sa kabi- 
lang panig, tuluy-tuloy na dina- 
dagdagan ng rehimeng Aquino 
ang pondong nakalaan sa paki- 
kisosyo sa malalaking dayuhang 
kapitalista at pambayad sa da- 
yuhang utang. 

Perwisyo sa bayan. Tanda 
ng kawalan nito ng tunay na 
malasakit sa mahihirap, ipinatu- 
tupad ng rehimeng Aquino ang 
4Ps sa paraang nagdudulot ng 
malaking perwisyo sa halip na 
ginhawa sa mga diumano'y mag- 
bebenepisyo rito. Para lamang 
magbigay ng barya-baryang li- 
mos, labis pa nitong pinahihi- 
rapan ang mga pamilyang baha- 
gi ng programa. 

Hilong-hilo ang mahihirap sa 
kahahabol sa mga rekisitong iti- 
nakda para makuha ang kaka- 
rampot na limos. Ramdam nila 
ang pagturing sa kanila bilang 
mga pulubi, na kinakailangang 
manikluhod at magbigay-patu- 
nay ng kanilang karalitaan para 
lamang maisama sa programa. 
Masahol pa, inaasahan sa kanila 
ang walang reklamong pagsunod 
sa mga dikta ng Department of 
Social Welfare and Development 
(DSWD), nakatutulong man ito 
sa kanila o hindi. 


4 


Perwisyo sa maralitang 
lunsod. Sa isang pag-aaral ng 
Center for Women's Resources, 
isang institusyong nagtatanggol 
sa karapatan ng kababaihan, sa 
kalakhan ng Metro Manila, ilang 
prubinsya sa Bicol at mga isla 
ng Mindoro at Negros, kitang- 
kita ang panloloko ng 4Ps. 
Isang malaking kabalintunaan 
na para lamang mag-aplay bi- 
lang benepisyaryo, kailangan 
nilang gumastos ng napakalaki. 
Ayon sa mga nakapanayam, 
umaabot sa P350 ang kaila- 
ngang gastusin para sa mga do- 
kumentong rekisito ng DSWD. 
Dahil wala namang pondo ang 
karamihan sa kanila, nangungu- 
tang sila para rito. 

Magulo, hindi regular at na- 
huhuli ang pamimigay ng pera. 
Marami sa mga benepisyaryo ay 
kailangan pang mamasahe para 
makapunta sa mga upisina o 
mga bangko kung saan inllala- 
gak ang kanilang pondo. Mada- 
las ay wala silang natatanggap 
at kailangan pa nilang mangu- 
tang ng pamasahe para makau- 
wi. Kailangang araw-araw nilang 
subaybayan kung dumating na 
ang pera. Kung hindi makukuha 
ang pera mula sa bangko sa lo- 
ob ng tatlong araw, awtomatiko 
itong nawawala. 

Obligadong dumalo sa mga 
pulong na ipinatatawag ng 
DSWD ang mga magulang na be- 
nepisyaryo. Habang papataas 
ang katungkulan ng isang bene- 
pisyaryo, mas maraming pulong 
ang kailangan niyang daluhan. 
Kung hindi, kakaltasan ng P500 
ang kanyang cash grant. Obliga- 
do silang sumunod sa bawat 
dikta ng DSWD kahit hindi kina- 
kailangan. Isang halimbawa ni- 
to ang pwersahang pagpapa- 
tsek-ap ng mga bata--umuulan 
man o umiinit--para patuloy na 
makatanggap ng pondo. Wala 
itong silbi, anang mga magu- 
lang, dahil wala namang pon- 
dong pambili ng iniresetang ga- 
mot sakaling magkasakit ang 
mga bata. 

Kailangang araw-araw na pu- 


masok ang mga bata para maka- 
tanggap ng P15 kada araw. Pero 
sa Metro Manila, umaabot na sa 
P50-100 ang arawang gastusin 
ng batang nasa elementarya. 
Kung mas mababa sa 85% ang 
attendance ng isang bata sa pa- 
aralan, tatanggalin ang P15 na 
nakalaan para sa kanya. 

Perwisyo sa mga magsasa- 
ka. Sa Eastern Visayas, dahil sa 
pagdagdag ng pondo ay nagka- 
roon ng mga dagdag na benepi- 
syaryo sa listahan. Mga ilang 
buwan na ang nakararaan nang 
paasahin sa tulong bawat tat- 
long buwan ang mga bagong 
nailista. Ngunit karamihan o la- 
hat ng bagong nakalista ay 
hanggang listahan lamang. Ka- 
hit naproseso na ang kanilang 
mga papeles, wala pa rin silang 
natatanggap na banepisyo. 

Sa dati namang mga nakalis- 
ta, mayroong hindi na nakata- 
tanggap ng pera o nabawasan 
ang dating natatanggap na ha- 
laga. May mga pamilyang labis- 
labis ang pagdarahop ngunit 
hindi isinama sa listahan. May 
mga kabilang sa matataas na uri 
gaya ng maliit na panginoong 
maylupa, komersyante at maya- 
mang magsasaka na isinama sa 
4Ps dahil kilala sila sa barangay. 

Sa isang bayan ng Northern 
Samar, ginawa pang negosyo 
ang 4Ps. Kasabwat ng guberna- 
dor at upisyal ng DSWD, kinuku- 
ha ng isang negosyante ang na- 
kalaang pondo sa isang bangko 
sa kabisera gamit ang ATM card 
ng mga benepisyaryo. Ito raw ay 
para mabawasan ang gastos sa 
transportasyon at pagkain ng 
mga benepisyaryo. Kapalit nito, 
kinakaltasan niya ng 10% ang 
tinatanggap na pera ng mga na- 
sa listahan. 

Ginamit din sa eleksyon ang 
4Ps. Noong nakaraang taon, ti- 
nakot ng ilang kandidato ang 
masa na kung hindi sila iboboto 
ay aalisin sila sa listahan ng 
mga benepisyaryo. Ginamit din 
itong panghati sa masa at pag- 
udyok ng kaguluhan sa hanay 
nila. AB 


ANG BAYAN Agosto 21, 2011 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Mr 


Matatagumpay na taktikal 
na opensiba sa Masbate 
at iba pang prubinsya 


sa Bicol ang mga tropa ng 9th Infantry Division ng Philip- 


M= totar na binigwasan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) 


pine Army at Philippine National Police (PNP) na masugid 
na naglulunsad ng kontra-rebolusyonaryong kampanyang Oplan Ba- 


yanihan (OPB). 


Koordinado at su- / 
nud-sunod na mga 


pag-atake ang 
isinagawa ng &n Jj 
mga Pulang 


mandirigma sa 


mga prubinsya ng Masbate, ba 


Sorsogon, Albay at Camarines 
Sur nitong Agosto 14 na nagre- 
sulta sa maraming kaswalti sa 
pasistang Armed Forces of the 
Philippines (AFP) at PNP. 

Pinagsanib na mga yunit ng 
BHB ang nagsagawa ng matata- 
gumpay na opensiba. 

Sinalakay ng mga Pulang 
mandirigma ang Mobo Municipal 
Police Station bandang alas- 
2:30 ng umaga kung saan tat- 
long pulis ang nasugatan. Pag- 
sapit ng alas-10 ng umaga, 
inambus at pinasabugan naman 
ng command-detonated explo- 
sives ng isa pang yunit ng mga 
gerilya ang sumaklolong mga 
tropa ng 9th IB na lulan ng 
isang trak sa Barangay Mayra- 
ngan, Masbate City. Apat na 
sundalo ang napatay sa ambus 
at maraming iba pa ang nasu- 
gatan. 

Nagtangka ring sumaklolo 
ang mga tropa ng 506th PNP 
Provincial Mobile Group na ga- 
ling sa Masbate City na katabi 
lamang ng bayan ng Mobo. Ngu- 
nit inambus din sila ng mga Pu- 
lang mandirigma pagdating nila 
sa Barangay Tugbo, Mobo. Napi- 
litan silang bumalik sa Masbate 
City dala ang kanilang mga su- 
gatan. 


Hindi rin nakasaklolo ang 


ANG BAYAN Agosto 21, 2011 


mga tropa ng Special Action 
Force ng PNP na nakabase 
sa Barangay Lalaguna, Mo- 
à bo at ang mga tropa ng 
Bravo Coy ng 9th IB na 
nasa Barangay Armenia, 
Uson nang harangin at pa- 
. putukan din sila ng mga 
Ng Pulang mandirigma. 
á Hinaras din ng BHB 
ang mga detatsment ng 22nd IB 
at CAFGU sa Barangay Alanao, 
Lupi, Camarines Sur at sa Baran- 
gay Mayon, Castilla, Sorsogon. 
Samantala, sunud-sunod ang 
mga inilunsad na aksyong mili- 
tar ng mga Pulang mandirigma 
ng Santos Binamera Command 
(SBC) laban sa mga tropa ng 
AFP at CAFGU sa Albay nitong 
unang hati ng Agosto. Tugon ito 
sa kahilingan ng mga Albayano 
na mabigyang-katarungan ang 


mga paglabag sa kanilang kara- 
patang-tao at maparusahan ang 
mga berdugong militar at CAFGU 
na animo'y halimaw na nanana- 
lasa sa kanilang mga pamaya- 
nan. 

Tinambangan ng mga opera- 
tiba ng SBC si Benedicto Lea, 
isang sagadsaring asset ng mili- 
tar sa Barangay Caguiba, Cama- 
lig noong Agosto 13. Tinamba- 
ngan din ng isang tim ng SBC si 
Pfc. Leo Salcedo ng 83rd IB sa 
hangganan ng Barangay Inarado 
at Alobo, Daraga noong Agosto 
8. Nasamsam mula sa kanya ang 
isang kal .45 na pistola. 

Pinaputukan ng isang tim ng 
SBC ang detatsment ng 22nd IB 
sa Barangay Francia, Ligao City 
noong Agosto 7. Ilang oras ba- 
go ito, inisnayp ng isa pang tim 
ng SBC ang mga tropa ng 2nd IB 
sa Barangay Malobago, Guino- 
batan. Sa araw ding ito, tinam- 
bangan ng isang yunit ng SBC- 
BHB si Salvador Caneso, 23 
anyos, isang aktibong ahenteng 
impormer ng 22nd IB. 

Hinaras naman ng mga yunit 
gerilya ng SBC ang mga tropa ng 
22nd IB sa Naga, Oas noong 
Agosto 6 at mga tropa ng 2nd 
IB sa Barangay Bololo, Guino- 
batan noong Agosto 1. AB 


4 sundalo, patay sa magkasunod 
na atake sa Aurora 


pat na sundalo ng 48th IB ang napatay sa magkasunod na 
opensiba na inilunsad ng mga Pulang mandirigma ng Ba- 
gong Hukbong Bayan (BHB) sa Barangay Diteki, San Luis, Au- 


rora. 


Dinikitan at pinaputukan ng isang yunit ng BHB ang ma- 
higit 20 sundalo na nakahimpil sa barangay hall ng Diteki 
bandang alas-11:15 ng gabi noong Agosto 12. 

Kinabukasan, pinasabugan naman ng command-detonated 
explosives (CDX) at pinaulanan ng mga bala ng isa pang yunit 
ng BHB ang sumaklolong pwersa ng 48th IB alas-9:10 ng 
umaga. Pauwi na sa kanilang hedkwarters sa Baler ang mga 
sumaklolong tropa na lulan ng dalawang trak at isang V150 ar- 
mored personnel carrier nang pasabugan ng CDX ang nangu- 
ngunang trak at bumalandra ito sa gitna ng kalsada. AB 


Mr MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


BHB, naglunsad ng opensiba 
laban sa 8th ID sa Samar 


Hukbong Bayan (BHB) sa prubinsya ng Samar laban sa search 


INET ng serye ng mga taktikal na opensiba ang Bagong 


and destroy mission ng 8th ID na nagmamaskarang peace and 
development operations sa ilalim ng Oplan Bayanihan. 


Ayon sa Efren Martires Com- 
mand (BHB-Eastern Visayas), 
umiigting na ang mga taktikal 
na opensiba sa Samar mula pa 
noong Hunyo upang labanan 
ang pananalanta ng Oplan Baya- 
nihan. Nakatutok ito sa pagta- 
tayo at pagkukumpuni ng mga 

kalsada upang 
7 a mapabilis 


ang malakihang deployment ng 
mga tropang naglulunsad ng 
search and destroy operations ng 
militar sa buong isla. 

Sumusunod ang mga taktikal 
na opensibang inilunsad. 

Hulyo 20. Ayon sa pinaka- 
huling ulat mula sa Arnulfo Ortiz 
Command, isang K3 machine 
gun, dalawang M16, tatlong .45 
na pistola, mahigit 2,000 bala 
na iba't iba ang kalibre, isang 
kahon ng bala ng mortar, maha- 
halagang dokumento at iba pa 
ang nasamsam ng mga Pulang 
mandirigma nang tambangan 
nila ang isang limang-sasak- 


“yang-komboy ng 34th IB sa pa- 


gitan ng Barangay Concepcion 


at Barangay Canligues, Paranas, 
Samar. Nauna nang naiulat sa 
isyung Agosto 7, 2011 ng AB na 
isang sarhento ang napatay at 
anim pa ang nasugatan nang 
pasabugan ng command-detona- 
ted explosives ang militar bago 
sila paulanan ng bala. 

Hulyo 13. Isang 9 mm na 
pistola, isang .38 rebolber, 
isang .38 na pistola at dala- 
wang laptop ang nakumpiska 
ng BHB sa isinagawa nilang 
reyd sa Sub-provincial Jail sa 
Barangay Lagundi, Catbalogan, 
Samar. 

Hunyo 26. Tinambangan ng 
mga espesyal na operatiba ng 
BHB si Bolontoy Sosing, isang 
importanteng aset-paniktik ng 
militar. 

Hunyo 6. Tatlong sundalo 
ang napatay at isa ang nasu- 
gatan nang paputukan ng mga 
myembro ng Serafin Pacimos 
Command ang isang yunit ng 
8th ID sa Barangay Matugui- 
nao. Walang kaswalti sa panig 
ng mga Pulang mandirigma. [EB 


Safehouse ng PSOG sa Batangas, nireyd ng BHB 


ireyd ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng 

Eduardo Dagli Command ng BHB-Batangas 
ang safehouse ng Provincial Special Operations 
Group ng Philippine National Police (PSOG-PNP) 
sa Barangay Talisay, Calatagan, Batangas noong 
Agosto 11 bandang alas-7:15 ng gabi. Naabutan 
ng mga partisano sa safehouse ang isang upisyal 
ng PSOG na si Rico Puno at dalawang iba pa na 
nagsisilbing mga bantay. Si Puno, na siyang tu- 
matayong upisyal-paniktik ng PSOG sa lalawigan 
ay maraming kasong kriminal laban sa rebolusyo- 
naryong kilusan at mamamayan sa kanlurang Ba- 
tangas. 

Nakakubli sa isang manukan ang safehouse ng 
PSOG na pag-aari rin ni Puno. Ngunit dahil sa 
mga sumbong ng mamamayan ay nagawang sala- 
kayan ito ng BHB. Tipunan ng mga bayarang ar- 
madong tauhan ng PSOG ang safehouse na ito at 
dito iniimbak ang mga baril na ginagamit ng mga 
sindikatong pinatatakbo mismo ni Puno at ng 
PSOG. Ilang minutong nakipagbarilan si Puno sa 


mga partisano. Nasugatan siya subalit nakatakas. 
Nakumpiska sa safehouse ang isang karbin at 
isang kalibre .45 pistola. 

Samantala, sa Negros Occidental, iniulat ng 
Armando Sumayang Jr. Command ng Southwest 
Negros Front na nasugatan ang dalawang sunda- 
lo ng 47th IB ng Philippine Army at isang aset- 
paniktik nito sa isang operasyong isinagawa ng 
isang yunit-partisano ng BHB sa Sipalay City no- 
ong Agosto 5. 

Nag-iinuman ang mga sundalo at kanilang 
aset sa isang videoke house sa Sityo Bactolon, 
Barangay Camindangan nang salakayin sila ng 
mga Pulang mandirigma. Nasugatan sina 2Lt. Ri- 
gor Borja at Cpl. Juanito Fernando ng 47th IB 
Peace and Development Team at si Roderick “E- 
ric” Samulde, isang notoryus na aset-paniktik. 
Nang magkaputukan na ay nagsitakbuhan na la- 
mang ang ibang sundalo na nasa isang bahay at 
kalapit na basketball court patungo sa kanilang 
detatsment na may kalahating kilometro ang la- 


ANG BAYAN Agosto 21, 2011 


yo. Hindi man lamang nila sinaklolohan ang 
mga sugatan nilang kasamahan, kabilang ang 
kanilang upisyal. 

Ang operasyong partisano sa Sityo Bactolon 
ay nagpapakita na sa kabila ng mga kasinunga- 
lingan at pagsurender umano ng mga lokal nga 
lider-masa ay nabigo pa rin ang lambat paniktik 
ng kaaway at sumusulong ang armadong rebolu- 
syon. 

Sa Mountain Province, sinunog ng mga resi- 
denteng galit na galit sa mga abusong militar 
ang detatsment ng CAFGU sa Sityo Opucan, Ba- 


22. Ang detatsment na itinayo ng 77th at 54th IB 
ay tinatauhan ng sampung paramilitar at ng na- 
kadestinong cadreman ng AFP. Pinasok ng mga 
residente ang detatsment habang nag-oopera- 
syon ang mga paramilitar. 

Ayon sa mga ulat, sinunog ng mga residente 
ang detatsment para mapalayas ang mga elemen- 
to ng CAFGU na nagdudulot ng peligro sa kani- 
lang baryo. Nakatayo ang detatsment sa bukana 
ng poblasyon. Kahit tutol ang mga residente, 
nagtatayo ang mga sundalo ng mas malaki pang 
detatsment para sa dagdag pang mga sundalo 


rangay Poblacion, Sadanga noong gabi ng Hulyo 


4 upisyal ng BJ MP, 
idineklarang mga POW 


ma ang apat na upisyal ng Bureau of Jail Management and Pe- 


Pro: na tinuran na mga prisoner of war (POW) o bihag-sa-dig- 


nology (BJMP) ng Ozamiz City na nasa kustodiya ng Bagong 
Hukbong Bayan (BHB) mula noong Hulyo 21. Dinakip sila ng BHB 
nang palayain ng mga Pulang mandirigma ang bilanggong si Den- 
nis Rodanes habang inihahatid siya patungong Davao Penal Colony. 


Ayon sa pahayag noong 
Agosto 9 ni Ka Rigoberto F. 
Sanchez, tagapagsalita ng Me- 
rardo Arce Command sa South- 
ern Mindanao Region, ang pag- 
gawad ng katayuang POW sa 
apat na tauhan ng BJMP ay por- 
mal na garantiya ng pagkilala at 
paggalang sa kanilang mga ba- 
tayang karapatan. Ang mga bi- 
hag ay sina P/Insp. Murphy Tod- 
yog, Jail Warden ng BJMP-0za- 
miz City, P/Insp. Eric Llamanza- 
res, Special Jail Officer 2 Roge- 
lio Begontes: at Jail Officer 1 
Rolando Bajuyo Jr. Nasa pa- 
ngangalaga sila ngayon ng Gue- 
rrilla Front 53 ng Herminio 
Alfonso Command. 

Gayunpaman, ipi- 
naliwanag ni Sanchez 
na patuloy na isina- 
sagawa ang imbesti- 
gasyon sa apat sa 
posibleng pagkaka- 
sangkot nila sa mga 
kasong kriminal. Ma- 
aaring mabawi ang 
katayuang POW ng si- 
numan sa kanila sa- 
kaling sampahan ng 


UB 


ANG BAYAN Agosto 21, 2011 


mga kasong kriminal sa huku- 
mang bayan. Binigyang-katiyak- 
an ni Sanchez na patuloy na ga- 
galangin ang karapatan ng apat 
habang nasa pangangalaga ng 
BHB. Naaantala lamang ang pro- 
seso ng pag-iimbestiga sa kani- 
la dahil sa mga operasyong mi- 
litar ng mga tropa ng 8th, 57th 
at 61st IB sa mga bayan ng Ki- 
taotao at Kibawe sa Bukidnon at 
sa Arakan Valley sa North Cota- 
bato. 

Isinasailalim din sa imbesti- 
gasyon ng hukumang bayan sina 
Henry Dano, alkalde ng bayan 
ng Lingig, Surigao del Sur at da- 
lawang militar na nagsisilbing 


a. DB 


pez 


g fi 


BALL 
ans” F 


EN m 


mula sa 54th Engineering Brigade. AB 


mga eskort niya. Sina Dano at 
dalawa niyang badigard na mili- 
tar ay inaresto at dinisarmahan 
ng BHB matapos nilang salakay- 
in ang kanyang bahay sa Baran- 
gay Sabangan, Lingig noong 
Agosto 6 ng umaga. 

Inaalam pa ang pagkaka- 
sangkot ni Dano sa mga arma- 
dong operasyon ng militar laban 
sa mamamayan kabilang ang pa- 
ngangalap ng datos-paniniktik, 
pagrerekluta at paglilista ng 
mga sibilyan sa mga grupong 
paramilitar tulad ng CAFGU at 
pagmamantini ng pribadong ar- 
madong hukbo. 

Paiimbestigahan din ang ka- 
nyang mga badigard na sina Cpl. 
Alrey Villasis Desamparado at 
Pfc. Allan Pelino, parehong ka- 
sapi ng Intelligence Section ng 
75th IB ng 4th Infantry Division 
ng Philippine Army. Anang MAC, 
ang kanilang pagsisilbi bilang 
mga “military escort” ni Mayor 
Dano ay tabing para sa kanilang 
mga gawain bilang mga operati- 
bang paniktik. Nang arestuhin 
sila ay nakuha sa kanila ang 
mga dokumentong 
nagpapatunay na 
sila ay mga ele- 
mento ng S-2 ng 
4th ID. Pagpapa- 
syahan pa pagkata- 
pos ng isinasaga- 
wang imbestiga- 
syon sa kanila 
kung gagawaran si- 
la ng istatus bilang 
mga POW, ayon 
kay Sanchez. W 


Opensibang magsasaka 
ang tugon ng mamamayan 
ng Southern Tagalog 


Ito ang kasunod na bahagi ng artikulo kaugnay ng kilusang magsasaka 
sa Southern Tagalog. Basahin ang unang bahagi sa isyung Hulyo 21, 
2011 ng Ang Bayan. 


abibigkis ngayon sa isang matatag na panrehiyong sentro ng 
IN susan magbubukid ang mga maralita sa kanayunan ng 


Southern Tagalog (ST). Nagsisimula na muling bumangon ang 
mga pamprubinsyang balangay nito mula sa nakapanatiling 54 na 
balangay sa iba't ibang antas ng organisasyon na matatagpuan sa 
mga lugar na may mga kasong agraryo at pagpapalayas sa masang 
magsasaka. Patuloy ang pagpapalawak at pagtatayo ng mga ba- 


gong balangay sa iba't iba ring antas. 


Ang mga balangay sa islang 
prubinsya ng rehiyon ay unti- 
unti na ring nakakabawi sa ma- 
tinding hagupit na idinulot ng 
militarisasyon at terorismo ng 
estado nitong mga nakaraang 
taon. 

Regular ang mga pagpupu- 
long at konsultasyon ng mga sa- 
mahang magsasaka. Papasinsin 
ang mga pagbibigay ng pangma- 
sa at pampulitikang pag-aaral sa 
mga komunidad sa kanayunan. 
Mula sa pagkakatuto sa maya- 
mang karanasan ng pakikiba- 
kang magbubukid, natutukoy 
ngayon ang mga pangunahing 
isyu at kampanyang pangmagsa- 
saka na marapat ilunsad upang 
mapakilos ang pinakamaraming 
bilang ng mamamayan. 

Gamit ang sariling lakas, 
hindi lamang nasasalag ng mga 
magsasaka ang pinakamatitin- 
ding pang-aatake sa kanilang 
mga karapatan at kagalingan, 
matagumpay din nilang naisu- 
sulong ang kanilang interes at 
kapakanan. Nagawa nila ang 
mga ito sa pamamagitan ng 
paglulunsad ng militanteng mga 
kampanyang nagpalawak sa ka- 
nilang mga samahan at nagpa- 
tatag sa kanilang hanay. Kabi- 
lang dito ang walang takot na 
paglaban sa militarisasyon at 
paglabag sa karapatang-tao at 
sa saywar ng mga espesyal na 
ahente ng estado habang pus- 


8 


pusang isinusulong ang pakiki- 
baka para sa tunay na repor- 
mang agraryo. 


Para sa tunay na repormang 
agraryo. Pinatunayan ng kara- 
nasan at maningning na tradi- 
syon ng militanteng kilusang 
magbubukid sa rehiyon na ang 
pag-abante ng pakikibaka para 
sa tunay na reporma sa lupa ay 
nasa kanila mismong mga ka- 
may. 

Itinaguyod ng kilusang mag- 
bubukid sa rehiyon ang progra- 
ma sa repormang agraryo na tu- 
nay na magpapalaya sa kanilang 
uri mula sa karukhaan at kawa- 
lang-lupa sa pamamagitan ng 
aktibong pagsusulong nito sa 
kanayunan ng rehiyon. Pinanat- 
ili nilang produktibo ang mga 
lupang agrikultural at pinatatag 
ang kooperatibismo sa mga ko- 
lektibong sakahan upang pisikal 
na maipagtanggol ang mga lu- 
paing inaagaw ng mga pa- 
nginoong maylupa > 
at/o tinatangkang 4 
isailalim ng mga real estate N 
developer sa 
gamit. N 

Ang kainutilan at 
butas-butas na 
probisyon ng bo- + 
gus na CARP ay #7 
hindi nagkaroon ng puwang 
upang patuloy na umasa ang 
mga una nang nalinlang na mga 


pagpapalit- E5-2Y 


magsasaka sa huwad na repor- 
mang agraryo ng estado. Siste- 
matikong binalikan at inokupa 
ng mga magsasaka ang mga lu- 
paing ipinailalim sa CARP na ba- 
go pa muling narekonsentra sa 
mga panginoong maylupa at 
developer ay kolektibo nang pi- 
nagyaman ng mga magbubukid 
upang mapanatiling produktibo 
at agrikultural. 

Maniningning ang mga kara- 
nasang ito sa naging pakikibaka 
ng mga magbubukid mula sa mga 
bulubundukin ng Quezon at Ba- 
tangas hanggang sa kapatagan 
ng Cavite kahit pa halos mapa- 
gitnaan na ng mga sentrong ko- 
mersyal ang mga lupang saka- 
han. 

Maraming komunidad ng 
magsasaka ang nabenepisyuhan 
ng kanilang sama-samang pag- 
kilos na nagreresulta sa pagpa- 
pababa ng upa sa lupa, pagka- 
kamit ng mas makatwirang hati- 
an sa ani, pagpapataas ng sa- 
hod sa mga manggagawang bu- 
kid at iba pang benepisyong 
pang-ekonomya. 


Kontra-militarisasyon. Kakam- 
bal ng pangangamkam ng lupa 
ang pandarahas sa mamamayang 
inaagawan ng karapatan, mula 
sa simpleng panggigipit at pa- 
nanakot hanggang sa tahasang 
terorismo. Ginagamit ang iba't 
ibang ahensya at institusyon ng 
estado para ipatupad ang mga 


AS NN 
Ox Ë 
N TI 
LI 
IV 
SS 


ANG BAYAN Agosto 21, 2011 


pasista at kontra-mamamayang pakana. 

Hindi kataka-taka na tambak sa iba't ibang pru- 
binsya ng rehiyon ang mga tropang militar. Sa Bata- 
ngas, halimbawa, hindi bababa sa pitong batalyon ng 
Philippine Army at Philippine Air Force ang nakais- 
tasyon. Dito rin ang pinakamaraming dokumentadong 
kaso ng usapin sa lupa. 

Gayundin, hindi nagbabago ang dami ng mga 
pwersang militar sa Quezon at Mindoro sa matagal na 
panahon. Sa mga lugar na ito ipinagpapalagay ng es- 
tado na may pinakamalalakas na rebolusyonaryo at ar- 
madong paglaban ang mga maralita sa kanayunan. 
Ang mga pwersang militar dito ang pangunahing taga- 
pagpatupad ng mga programang maka-panginoong 
maylupa. 

Lalo pang dumami ang itinambak na pwersang 
militar sa rehiyon matapos ideklara noong Disyembre 
2010 ang Oplan Bayanihan, ang pinakabagong pro- 
gramang counterinsurgency ng AFP. 

Taliwas sa gustong palabasin ng rehimen na ba- 
was na ang pang-aabusong militar sa Oplan Bayani- 
han, lalo pang dumami ang mga kaso ng paglabag sa 
karapatang-tao at sibil sa rehiyon. Patunay dito ang 
12 biktima ng pampulitikang pamamaslang na naita- 
la sa panahon ni Benigno Aquino III. Binuhay din 
ang isinampang gawa-gawang kaso sa tinaguriang 
ST-72 na dati nang napabasura sa korte dahil sa tek- 
nikalidad at kawalan ng batayan. 

Mayroong 55 bilanggong pulitikal sa ST. Kabilang 
dito si Darwin “Tatso” Liwag, pangalawang tagapa- 
ngulo ng Katipunan ng mga Samahang Magbubukid 
sa Timog Katagalugan. Karamihan sa mga bilanggong 
pulitikal sa rehiyon ay mga lider-magsasaka o galing 
sa mga komunidad ng magsasaka. 


Pinaigting na panlilinlang. Hindi lamang tahasang 
karahasan ang kailangang labanan ng mga magsasa- 
ka sa rehiyon. Kakambal ng pandarahas ang panlilin- 
lang. Para rito, binuo o pinakikilos ng estado ang 
mga nagpapanggap na samahang magsasaka na nag- 
hahasik ng mapanlinlang na mga kaisipan. 

Kabilang dito ang AKBAYAN, UNORKA, PAKISAMA, 
PARRDS, PARAGOS, PAMMBUKID-KA, KASAKA-TK, 
KMBP, CARET, AR NOW, CENTRO-SAKA at PEACE Foun- 
dation (Araro PL) sa nagkukunwaring mga maka-mag- 
sasakang organisasyon. Ang mga samahang ito ang 
nagsisilbing espesyal na ahente sa saywar ng gubyer- 
no at AFP para ilihis ang landas ng masang magsasa- 
ka sa mapagpalayang adhikain nito at panatilihin 
ang paghaharing pyudal at malapyudal sa kanayunan. 

Nakapagtala ng may 20 maliliit na grupong repor- 
mista at nagpapanggap na organisasyong magbubu- 
kid sa rehiyon. Nagtatangka silang ibulid sa repor- 
mismo ang uring magsasaka sa pamamagitan ng pag- 
wasak sa base ng militanteng kilusan at pagkakaisa 
ng maralita sa kanayunan upang patuloy na maka- 
pagsamantala at makapaghari ang mga panginoong 
maylupa at mga kasabwat nito. AB 


ANG BAYAN Agosto 21, 2011 


MGA ULAT KORESPONSAL Ta 3] 


Pagtutol 
sa pagmimina 
sa Jiabong, Samar 


ariing tinututulan sa ngayon ng ma- 
Mrr ang banta ng malakihang 

pagmimina sa Jiabong, Samar, isang 
tabing-dagat na fifth-class municipality ma- 
lapit sa Catbalogan na kabisera ng prubin- 
sya. Kasama ang Jiabong sa 16,397 ektar- 
yang inaprubahan ng reaksyunaryong gub- 
yerno para sa pagmimina noon pang 2004. 
Sa bauxite pa lamang, tinatayang ang $24 
bilyong halaga na pwedeng minahin ang 
pinaglalawayan ng mga dayuhang kumpan- 
ya. 
Sa bayan, umaabot sa 2,000 ektarya 
ang naaprubahan bilang konsesyon sa pag- 
mimina, o halos sangkatlo ng kabuuang 
6,700-ektaryang erya ng Jiabong. Sa nga- 
yon, nagsimula na ang eksplorasyon ng 
Manganese Mineral Belt Mining and Deve- 
lopment Corporation (MMBMDC) para sa 
aluminum, bauxite at manganese. Ang 
MMBMDC ay pag-aari ng mga negosyante 
mula sa South Korea. Target din nitong pa- 
lawakin ang operasyon tungo sa mga kara- 
tig-bayan ng Catbalogan at Motiong. 

Ayon sa alyansang JINGYAP (Jiabong- 
non Nagkakaurusa nga Parag-uma Hingyap 
Kauswagan), labis na ikinababahala ng ma- 
liliit na magsasaka at mangingisda sa Jia- 
bong ang bantang pagmimina. Labis na 
naghihikahos ang mga magsasaka sa bayan 
na kulang o walang sariling lupa at biktima 
ng pyudal at malapyudal na pagsasamanta- 
la. 

Pinangangambahan din nila ang ma- 
giging epekto ng pagmimina sa pagtata- 
hong na pinakasasaligan ng bayan at tina- 
tayang nagkakahalaga ng P32 milyon ba- 
wat taon. Ang Jiabong ang pinakamalaking 
suplayer ng tahong sa Eastern Visayas at 
isa sa pinakamalalaki sa bansa. Umaabot 
ang produkto nila hanggang Davao, Bicol 
at Maynila. May karanasan na ang bayan sa 
pinsalang dulot ng pagmimina sa pagtata- 
hong. 

Noong 2009, biglang bumagsak ang 
produksyon ng tahong at itinuro ang mala- 
wakang polusyon bilang sanhi. Sa ngayon, 
bunga ng operasyong paglilinis na ginawa 


MGA ULAT KORESPONSAL 


ng lokal na pamahalaan ay nakatanggal ng ka- 
tumbas na 37 trak ng basura at pollutant mula sa 
67 ektaryang nakalaan sa pagtatahong. May ma- 
laking pananagutan dito ang Philippine Alumina 


Mining Corp. dahil ang basura mula sa naunang 


eksplorasyon nito para sa carbon ang naging da- 
hilan ng kontaminasyon ng dagat. 
Unti-unti pa lamang na nakababawi 
ang mga magtatahong kung kaya't ti- 
nututulan nila ang bantang eksplo- 
rasyon ng MMBMDC. Giit ng JING- 
YAP, makapamiminsala ang pagmi- 


mina sa kabuhayan, kalusu- 
gan at kapaligiran ng ba- 
yan. Hindi matagalang so- 
lusyon ang pagmimina sa 
paghihikahos ng maliliit 
na magsasaka at mangi- 
ngisda sa harap ng ka- 
walan ng tunay na re- 
pormang agraryo at 
pambansang industri- 
yalisasyon. Maaaring 

malason hindi lamang 


ang dagat kundi pati ang mga palayan sa Jiabong 
at ang mga watershed dito at sa Catbalogan. Ma- 
aaring maging sanhi ang pagmimina ng mga sa- 
kuna tulad ng pagbabaha at landslide. Binabati- 


kos din ng JINGYAP 
ang militarisasyon 
dahil pinoprotekta- 
han nito ang interes 
ng mga dayuhang kum- 
panya sa pagmimina 
at mga korap na upi- 
syal. 

Hinahamon ng 
JINGYAP ang lokal 
na gubyerno ng 
Samar na panindi- 

gan ang idineklara 
nitong 50-taong mo- 


ratoryum sa malakihang pagmimina 
noong 2003. Samantala, patuloy na 
nag-oorganisa, kumikilos at nanana- 
wagan ang JINGYAP sa mamamayan na 
magkaisa at labanan ang banta ng mala- 


wakang pagmimina. AB 


Aktibistang minorya 
sa Davao del Sur, pinaslang 


hihinalaang ahente ng militar si Dioquino Scuadro, 49 anyos, 
kasapi ng tribong Tagakaolo. Nangyari ang pagpatay sa loob 
mismo ng tahanan ng biktima sa Sityo Sulok Talaod, Barangay 


Pree noong Agosto 4 ng tatlong armadong lalaking pinag- 


Ticulon, Malita, Davao del Sur. 


Bandang alas-10:15 ng gabi 
nang may kumatok na lalaki sa 
kanilang bahay. Nang tumanggi 
si Scuadro na pagbuksan siya ay 
pinwersa ito ng 
tatlong arma- 
dong lalaki at pi- 
nasok ang ka- 
nyang kwarto. Ka- 
agad na pinagbabaril 
at napatay ang bikti- 
ma. 

Nasaksihan ng 
anak na babae ni 
Scuadro na si 
Jinky ang pama- 
maril sa kanyang 
ama. Nakita pa niya ang tatlong 
salarin na tumungo sa daang pa- 


10 


punta sa Barangay Little Ba- 
guio, Malita. 

Ayon sa Barugkatungod, 
isang grupong nagtatanggol sa 
karapatang-tao, si Scuadro at 
kanyang mga kamag-anak ay 
nailagay sa listahan ng mga mi- 

namanmanan ng 39th IB 

dahil sumusuporta 

umano sila sa Bagong 
Hukbong Bayan, . 

Aktibong kasapi 

si Scuadro ng Pigu- 

nawan (Pagkakaisa), 

isang organisasyon ng 

mga pambansang minorya na 

naggigiit ng kanilang kara- 

patan sa kanilang lupang ninu- 

no at pagpapasya sa sarili. Akti- 


bo rin siya sa mga kampanya la- 
ban sa pagmimina at panga- 
ngamkam ng lupa. 

Idinagdag ng Barugkatungod 
na pilit na ipinatutupad ng 39th 
IB ang food blockade sa mga ba- 
rangay ng Pangaleon, Manuel 
Peralta, Little Baguio at Datu 
Danwata, lahat sa bayan ng Ma- 
lita. Tatlo hanggang limang kilo 
lamang ng bigas ang pinapaya- 
gang dalhin o bilhin ng mga 
mamamayan sa nasabing mga 
lugar. 

Anito, malinaw na lumilikha 
ng takot at kahirapan ang gin- 
agawa ng militar sa mga mama- 
mayan at hindi totoong nagda- 
dala ng katahimikan at kaunla- 
ran ang Oplan Bayanihan ng ad- 
ministrasyong Aquino. 

Nananawagan sila sa mga lo- 
kal na pamahalaan ng Davao del 
Sur na humakbang para maibsan 
ang umiigting na kalagayan ng 
karapatang-tao sa Malita. Humi- 
hingi rin sila ng tulong sa mga 
taong simbahan, mga abogado 
at iba pang sumusuporta sa ka- 
rapatang-tao. ABI 


ANG BAYAN Agosto 21, 2011 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Mga upisyal ng CMU, 
inireklamo sa Ombudsman 


danao Regional Office of the Ombudsman sa Cagayan de Oro 


Ç ereo Res ng mga kasong administratibo at kriminal sa Min- 


City noong Agosto 8 ang mga upisyal ng Central Mindanao 
University (CMU) at mga armadong bantay nito kaugnay ng pama- 
maril sa nagpoprotestang mga magsasaka na kaanib ng Buffalo-Ta- 


maraw-Limus (BTL). 


Kabilang sa mga kasong is- 
inampa ng mga magsasaka ng 
BTL sa Ombudsman ang mala- 
lang pang-aabuso sa awtoridad, 
di karapat-dapat na asal ng 
isang upisyal ng bayan, mala- 
lang pananakot at pamimilit at 
pananakit. 

May ilang linggo nang nag- 
kakampo sa labas ng CMU ang 
mga magsasakang kaanib ng BTL 
nang lusubin sila noong Hulyo 
14 ng 15 armadong gwardya ng 
pamantasan. Ang kanilang akti- 


bidad ay bahagi ng “Operation 
Tikad” (bungkalan) na pinamu- 
munuan ng KASAMA-Mindanao. 

Walang patumanggang pi- 
nagbabaril at pinagbubugbog 
ng mga armadong bantay ang 
mga nagkakampong magsasaka 
at mga tagasuporta nila. Pito sa 
mga magsasaka ang nasugatan 
bunsod ng karahasang iyon, 
ayon sa Amihan-Northern Min- 
danao Region, isang grupo ng 
mga babaeng magbubukid. 

May ilang dekada na ang pa- 


ia 


kikibaka ng mga magsasaka ng 
BTL para sa lupa. Iginigiit ng 
800 pamilyang magsasaka ang 
karapatan nilang bungkalin ang 
400 ektaryang nakatiwangwang 
na lupa ng CMU. Bahagi ito ng 
kabuuang 3,084 ektarya ng 
unibersidad. Sinusuportahan ng 
panlalawigang pamahalaan ng 
Bukidnon ang kanilang karapat- 
ang bungkalin ang naturang lu- 
pa. 

Pero mula nitong maagang 
bahagi ng 2011 ay naging maig- 
ting na ang pagkikibaka ng mga 
magsasaka ng BTL nang magde- 
sisyon ang administrasyon ng 
CMU na palayasin sila sa kani- 
lang binubungkal na lupa dahil 
sa plano nitong ipaupa ang lupa 
sa mga multinasyunal na korpo- 
rasyon. Isa rito ang Davao Agri- 
Ventures Corporation (DAVCO) 
na kasalukuyan nang nagsasar- 
bey sa komunidad ng mga taga- 
BTL. [AB] 


3 magsasaka sa Negros, dinukot 


naghihinalaang ahente ng militar at Revolu- 

tionary Proletarian Army (RPA) noong Hulyo 
19 sa bayan ng E.B. Magalona, Negros Occidental. 
Ang tatlong magsasaka ay sina Michael Celeste, 
Gerald Abale at Jully Devero. 

Sunud-sunod na pwersahang kinuha ng mga 
armadong lalaking nakasuot ng bonnet ang 
mga biktima sa kanilang mga bahay sa Ba- 
rangay Calusong. Ang ilan sa mga nandukot 
ay nakaunipormeng camouflage, ayon sa 
KARAPATAN-Negros. 

Unang dinukot si Devero, 56 anyos. 
Pinasok ang kanyang bahay sa Sityo Ma- 
naque. Pwersahang kinuha ng mga salarin 
ang magsasaka sa harap ng kanyang asa- 
wa at anak nang walang anumang pali- 
wanag. 

Makaraan ang isang oras ay dinukot naman ni- 
la si Gerald Abale, 32 anyos. Ayon sa asawa ni- 
yang si Clemencia, tinutukan si Gerald ng baril ng 
mahigit walong armadong lalaki na ang ilan ay 
nakadamit komoplahe. Mahigpit na niyakap ni 
Clemencia si Gerald. Pero sinabihan siya ng isa sa 
mga dumukot na "gusto mo bang dito namin pa- 


Tro magsasaka ang dinukot ng mga pi- 


ANG BAYAN Agosto 21, 2011 


tayin ang iyong asawa?" 

Halos kasabay ng pagdukot kay Abale, pinali- 
butan din ng walo hanggang sampung armadong 
lalaki ang bahay ni Danilo, ama ni Michael Celes- 
te. Tinanong nila si Danilo kung nasaan ang kan- 
yang anak na lalaki. Pagkatapos nito ay pinunta- 
han nila ang bahay ni Michael, na 50 metro la- 

mang ang layo sa bahay ng kanyang ama. Ha- 
bang dinadala nila si Michael ay binalaan ang 
kanyang pamilya na huwag silang sun- 
dan pa. 
Si Celeste ay kasapi ng Nati- 
onal Federation of Sugar Workers 
(NFSW). Noong Hulyo 2007, siya 
ay pinahirapan ng pinaniniwala- 
ang mga kasapi ng RPA. Nito la- 
mang Mayo 26 ay muling binanta- 
an si Devero ni Raul Casiple, isang lider ng RPA. 

Naniniwala ang mga pamilya ng tatlong bikti- 
ma na mga sundalo ng Armed Forces of the Phil- 
ippines (AFP) at RPA ang may kagagawan ng pag- 
dukot sa kanila. Layon nilang maghasik ng lagim 
sa hanay ng mamamayan sa Negros, ayon kay Ro- 
del Mesa, pangkalahatang kalihim ng Unyon ng 
mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA). AB 


11 


sj PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


Badigard ni Palparan, 
sangkot sa kasong 
pagdukot 


POSITIBONG kinilala ng isang tes- 
tigo ang isa sa mga badigard ni 
Gen. Jovito Palparan bilang kasa- 
ma sa mga sundalong dumukot sa 
tatlong aktibista noong Hunyo 
2006 sa Hagonoy, Bulacan. 

Si S/Sgt. Edgardo Osorio ng 
24th Intelligence Security Unit ng 
Philippine Army ay positibong ki- 
nilala ni Wilfredo Ramos, isang 
magsasakang nakasaksi sa pagdu- 
kot sa mga estudyante ng Univer- 
sity of the Philippines na sina Ka- 
ren Empefo at Sherlyn Cadapan at 
sa magbubukid na si Manuel Meri- 
no. Ani Ramos, tinutukan pa siya 
ni Osorio ng baril nang maganap 
ang insidente. Apat pang upisyal- 
militar ang kinilala ni Ramos na 
kabilang sa mga dumukot kina Em- 
peno. 

Sina Empefo ay idinetine sa 
iba't ibang kampo militar sa Cen- 
tral Luzon at dumanas ng matin- 
ding tortyur sa kamay ng mga tau- 
han ni Palparan, ayon sa isa pang 
saksi. Hanggang ngayon, hindi pa 
rin sila inililitaw ng militar. 

Si Osorio ay itinuro ni Ramos 
nang samahan ng sarhento si Pal- 
paran noong Agosto 19 sa prelimi- 
nary investigation ng kasong kid- 
napping, illegal detention at rape 
na isinampa ng mga ina nina Em- 
peño at Cadapan laban sa berdu- 
gong heneral. Nang ituro ng tes- 
tigo si Osorio ay agad siyang isi- 
nama ng korte sa talaan ng mga 
akusado. Inatasan siyang magsu- 
mite ng counter-affidavit at du- 
malo sa susunod na pagdinig sa 
Agosto 31. 

Samantala, bunga ng kinakaha- 
rap niyang mga kaso ay iniutos na 
ni Sec. Leila de Lima ng De- 
partment of Justice ang pagbilang 
kay Palparan sa immigration 
watchlist o mga personaheng hin- 
di pinapayagang lumabas ng ban- 
sa nang walang pahintulot mula sa 
departamento. AB 


12 


Mga pambansang minorya, nagrali sa Mendiola 


BILANG bahagi ng pagdiriw- 
ang ng Pandaigdigang Araw 
ng mga Katutubo noong 
Agosto 9, nagrali sa Mendio- 
la, Maynila ang mga kinataw- 
an ng iba't ibang tribo tulad 
ng Igorot, Aeta at Dumagat 
at mga Lumad mula sa Minda- 
nao. 

Binatikos nila ang patuloy 
na pangangamkam sa lupang 
ninuno ng mga pambansang 
minorya at paglabag sa kani- 
lang karapatang-tao. Ayon sa 
Kalipunan ng mga Katutu- 


bong Mamamayan ng Pilipi- N W 


nas (KAMP), apektado 
ng pagmimina ang/, 
50% ng mga lupang 
ninuno sa bansa. Sa S 
Cordillera, umaabot 429 
na sa 60% ng ka- (ES k 
buuang lupain sa AN Ng 
rehiyon ang may 
nag-oopereyt na minahan. 
Samantala, sa Surigao del Sur 
at Agusan del Norte ay 


93,740 ektarya na ng mga lu- 
pang ninuno ang may aplika- 
syon sa pagmimina. 

Biktima rin ng karahasan 
ang mga pambansang minor- 
ya. Sa katunayan, anang 
KAMP, isa sila sa mga target 
ng Oplan Bayanihan. Walong 
minorya na ang nagiging bik- 
tima ng ekstrahudisyal na pa- 
mamaslang sa ilalim ng rehi- 
meng Aquino. Pinakahuling 
biktima si Dioquino Scuadro. 
(Tingnan ang 
-7 kaugnay na 

INING „artikulo sa 
a a 11.) 
P Naghahasik 
din ng takot 


ks ang mga 
pasabi ng 
'// militar at paramili- 


'|ltar sa mga komuni- 

dad ng mga Lumad 
sa iba't ibang lugar sa Minda- 
nao, laluna sa Far South Min- 
danao. AB 


Mga maralita, sumugod sa upisina ng Ayala 


ISANG kilos-protesta ang inilunsad ng Kalipunan ng Damayang 
Mahihirap (KADAMAY) at Alyansa Kontra-Demolisyon (AKD) 
noong Agosto 12 sa University of the Philippines-Ayala Tech- 
no Hub sa Quezon City. Binato nila ng putik ang tarangkahan 
ng upisina ng Ayala sa UP-Techno Hub at iginiit na itigil ang 
demolisyon sa Sityo San Roque, Barangay North Triangle sa 
Quezon City. 

Ayon kay Estrelita Bagasbas, tagapangulo ng AKD, nakahan- 
da muli ang maralita na depensahan ang kanilang tahanan ka- 
gaya ng ginawa nila noong Setyembre 2010. Hinamon din ni 
Bagasbas ang rehimeng Aquino na huwag muling magkamaling 
kunin ang lupa sa Sityo San Roque mula sa mga maralita. Ina- 
kusahan ng KADAMAY na mang-aagaw ng lupa ang Ayala dahil 
desidido itong kunin ang lupain sa North Triangle kahit libu- 
libong pamilya ang mawawalan ng tahanan at kabuhayan. 

Bigo rin anila ang pamahalaan sa proyekto nitong reloka- 
syon sa Montalban, Rizal dahil kalahati sa mga nagsilikas ay 
bumalik din sa North Triangle dahil sa kawalan ng kabuhayan 
doon. 

Nanindigan ang mga maralita na hindi nila ititigil ang 
laban hangga't hindi tinutugunan ang kanilang mga hina- 
ing. AB 


ANG BAYAN Agosto 21, 2011 


SA IBAYONG DAGAT KP 
Lumalalang krisis 


sa utang ng US 


gat ng problemang ibinunsod ng malakihang gastos sa pag- 


Kara oo ng US ang isang malaking krisis sa utang. Ang bi- 


lulunsad ng mga gera at pagsalba ng malalaking kapitalista 
sa pinansya ay pinapapasan ngayon sa mamamayang Amerikano. 


Nitong nagdaang mga bu- 
wan, umabot na ang kabuuang 
utang ng US sa nakatakdang 
hangganan na $14.3 trilyon. Pa- 
ra muling makapangutang ng 
pondo para patakbuhin ang 
gubyerno, kinailangan ng Kon- 
greso ng US na magpasa ng ba- 
gong batas para itaas ang nauna 
nitong itinakdang debt ceiling o 
hangganan sa pangungutang. 

Animo'y nagkaroon ng ma- 
tinding debate sa pagitan ng 
mga Republican at Democrat, 
ang dalawang pinakamalalaking 
partido sa US. Subalit kalaunan, 
nagkasundo ang dalawang 
partido na itaas ang debt 
ceiling. Kaakibat nito, nagkaisa 
silang magsagawa ng malawa- 
kang pagkaltas ng pondo pa- 
ra sa serbisyong panlipu- 
nan sa loob ng sampung #1 
taon. Kabilang sa mga 
kakaltasan ang badyet sa 
Medicare, Social Security at 
mga benepisyo sa pagreretiro. 

Nagkunwari pa si Pres. 
Barack Obama at mga De- 
mocrat na gusto rin nilang 
taasan ang buwis sa malala- 
king korporasyon. Pero sa 
kadulu-duluhan, hindi nila 
tinutulan ang pagbabawas 
ng mahigit $1 trilyon sa mga 
pampublikong serbisyo sa lo- 
ob ng isang taon. Ito na ang 
pinakamalaking kaltas sa ka- 
saysayan ng bansa. Pi- 
nag-aaralan pa kung y 
papaanong ma- " 
dadagdagan ng ==- 
$1.5 trilyon “- 
ang tatapyasin 
sa mga gastusing Wa? 
panlipunan. 


ANG BAYAN Agosto 21, 2011 


Krisis sa utang 

Tuluy-tuloy na lumaki ang 
utang ng US nitong nagdaang 
mga taon. Ang kabuuang utang 
nitong S14.3 trilyon ay katum- 
bas na halos ng Gross Domestic 
Product o kabuuang halaga ng 
ekonomya ng US. 

Ang pangunahing dahilan ng 
paglobo ng utang ng US nitong 
mga nakaraang taon ay ang pag- 
salba ng gubyerno sa mga na- 
ngaluging malalaking bangko, 
kumpanya sa pinansya at iba't 
ibang malalaking 
negosyo mula no- 


ong 2008. 
Ayon sa 
isang pag- 


ng Federal Reserve (na tumata- 
yong bangko sentral ng US), 
umabot sa 516 trilyon ang inila- 
an ng US dito sa anyo ng mga 
sikretong pautang na nagresulta 
sa paglobo ng utang mula $9.2 
trilyon noong 2007 tungo sa ka- 
salukuyang 514.3 trilyon. 

Isa pang dahilan ng paglobo 
ng utang ang paglaki ng gastos 
sa gera at pagbuhos ng pondo 
sa militar. Mula 5259 bilyon no- 
ong 2000, halos dumoble ito tu- 
ngong 5560 bilyon ngayong 
2011. Sa pinakahuling pag-aaral 
ng Watson Institute for Interna- 
tional Studies sa Brown Univer- 
sity, tinatayang nasa pagitan ng 
53.2 trilyon at $4.0 trilyon ang 
ginastos ng US sa mga gera nito 
sa Iraq, Afghanistan at Pakis- 
tan. 

Isa ring mayor na dahilan 
ang malalaking kabawasan o pa- 
lugit sa utang (tax break) na 
iginawad ng rehimeng Bush no- 
on sa mga nangaluging korpora- 
syon. Ayon sa pagtaya ng isang 
ahensya, umabot ito sa 52.5 bi- 
lyon noong 2008-2010. 


Epekto sa mamamayan 

Walang iba kundi ang mama- 
mayang Amerikano ang pinag- 
papasan ng bigat ng proble- 
ma sa utang. Kunwa'y mata- 
gal at mainit ang naging 
iringan kaugnay ng pag- 
tataas ng debt ceiling. Ngu- 
nit sa akwal, kahit isang 
saglit ay hindi kinwestyon 
ng mga pulitikong kinataw- 
an ng malalaking monopo- 
lyong kapitalista ang mga 
patakarang naglubog sa ka- 
nila sa napakalalim na ku- 

munoy ng pautang. 
f Hindi nila binawi 
ang multi-trilyong 
pondong ipi- 
asa nansalba sa 
mga imperya- 
listang korpora- 
syon kahit pa sa 
aktwal, ibinulsa la- 
mang ito ng mga presi- 


13 


$% BALITA 


dente at upisyal ng mga kum- 
panyang ito. Hindi nila inia- 
atras ang kanilang mga pwer- 
sa sa mga bansang sinalakay 
at inokupa nila. 

Sa halip, itinuon ng gub- 
yernong Obama ang pansin 
nito sa pagkaltas ng pondo 
sa mga serbisyong panlipu- 
nan tulad ng pondo sa kalu- 
sugan, edukasyon, pabahay, 
transportasyon at iba pa na 
dati nang kakarampot ang 
halaga. Sa ngayon, halimba- 
wa, ang pondo para sa lahat 
ng nabanggit na serbisyo ay 
umaabot lamang sa 15% ng 
badyet ng bansa. 

Sa ilalim ng plano ni Oba- 
ma, aabot sa 51,300 kada ta- 
on ang kakaltasing mga be- 
nepisyo sa mga pensyona- 
dong Amerikano. Gayundin, 
nakaambang  kaltasan ng 
hanggang 5300-500 bilyon 
ang Medicare (segurong 
pangkalusugan). Nakaamba 
namang bawasan nang $70 
bilyon ang badyet sa eduka- 
syon. 


Walang saysay 
na hakbangin 

Sa malao't madali, mabi- 
bigo ang kasalukuyang mga 
hakbangin ng gubyernong 
Obama na lutasin ang proble- 
ma sa tuluy-tuloy na lumala- 
king utang. Ang paglaki ng 
utang ng US ay salamin la- 
mang ng nagpapatuloy at 
nagtatagal na pagkalugmok 
ng buong ekonomya sa isa sa 
pinakamalalalang resesyon 
ng pandaigdigang sistemang 
kapitalista. 

Ang mga hakbangin ng 
gubyernong Obama ay lalo 
lamang naglalantad sa ma- 
mamayang Amerikano ng ka- 
bulukan ng sistemang kapita- 
lista. Tiyak itong magbubun- 
sod ng malalaking pakikibaka 
ng masang Amerikano sa mga 
darating na panahon. [AB] 


14 


Pag-aalsa ng mamamayan sa UK, sinupil 


UMABOT sa 1,103 ang inaresto, 654 ang kinasuhan at lima ang 
napatay nang supilin ang pag-aalsa ng mga manggagawa, kaba- 
taan at migrante ngayong Agosto sa United Kingdom (UK). 

Naging mitsa ng pag-aaklas ang pagpoprotesta ng mga kaba- 
taan laban sa pagpatay ng mga pulis noong Agosto 4 kay Mark 
Duggan, isang 29 anyos na Briton. Nagprotesta noong Agosto 6 
ang mga kamag-anak at kaibigan niya sa Tottenham Police Sta- 
tion at humingi ng katarungan. Binuwag ng mga pulis ang pag- 
kilos. Dito na sumambulat ang galit at disgusto ng kabataang 
British sa kanilang kalagayan, at dumaluyong ang protesta hin- 
di na lamang para sa katarungan kay Duggan kundi para sa kani- 
lang lahat. 

Hinagisan ng mga nagprotesta ng petrol bombs at mga bote 
ang pwersa ng pulis at ginantihan sila ng pamamaril, pambo- 
bomba ng tubig, tirgas at pamalo. Inokupahan din ng mga nag- 
protesta ang ilang istasyon ng tren at gusali. Kinansela naman 
ang mga klase, trabaho sa syudad at maging ang nakatakda sa- 
nang laro ng football. Kumalat ang pag-aalsa sa mga lugar sa 
London at sa labas nito tulad ng Birmingham, Bristol, Liverpool 
at Manchester. Noong Agosto 9, inutusan ni UK Prime Minister 
David Cameron ang 16,000 pulis na tapusin na ang pag-aalsa na 
tinawag niyang “riot”. Nagbahay-bahay ang mga pulis para ares- 
tuhin ang mga sangkot sa pag-aalsa. 

Ang naganap na pag-aalsa ang pinakamalaking pagkilos mu- 
la 1980. Tugon iyon ng mamamayan sa kinakaharap nilang ma- 
tinding kahirapan. Dahil sa matinding krisis na bumabayo sa UK 
nitong nakalipas na mga taon ay tumaas ang bilang ng walang 
trabaho. Malalaki ang kinaltas sa badyet para sa mga serbisyong 
panlipunan. Kasabay nito ay tumaas ang presyo ng mga bilihin 
at serbisyo. Isang milyong kabataan na nasa edad 25 anyos pa- 
baba o halos 20.3% ng kabuuang kabataan sa UK ang walang tra- 
baho. 


Daanlibo, nagprotesta sa Chile 


UMABOT sa 100,000 estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa 
Chile ang nagrali noong Agosto 6 para igiit sa gubyerno ang re- 
porma sa edukasyon. Ipinanawagan nila ang paglalaan ng mata- 
as na badyet sa edukasyon at pagpapababa sa matrikula sa mga 
pribadong paaralan. Umaabot lamang sa 4.4% ng kabuuang kita 
sa bansa ang inilalaan sa edukasyon sa Chile. Mas mababa ito 
kumpara sa pamantayan ng United Nations Education, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) na 7.7%. 

Nagkagirian ang mga estudyante at pulis sa Santiago, kabise- 
ra ng Chile at binomba ng tubig at pinasabugan ng tirgas ang 
mga estudyante para itaboy. Umabot sa 874 estudyante ang ina- 
resto matapos buwagin ng mga pulis ang mahigit isang linggong 
kilos-protesta. 

Nagsimula ang serye ng mga protesta noong Mayo nang mag- 
barikada ang mga estudyante sa ilang paaralan. Umabot sa daan- 
daang libo ang nagrali noong Hunyo 30 dahil sa kaugnay ding 
isyu. 


ANG BAYAN Agosto 21, 2011 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo- Maoismo 


Tomo XLII Blg. 16 
Agosto 21, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Editoryal 
Labanan ang pakanang charter change 
ng imperyalismong US! 


yernong Aquino, puspusang itinutulak nga- 

yon ng imperyalismong US ang charter 
change (“cha-cha”) o pagbabago ng konstitu- 
syong 1987 ng Pilipinas. Lantarang nanghihima- 
sok ang US sa panloob na usapin ng bansa sa ta- 
hasang paggigiit nito na alisin ang mga probi- 
syon sa konstitusyon na nagbabawal sa mga da- 
yuhang korporasyon na magkaroon ng mayoryang 
kontrol sa mga kumpanyang may operasyon sa Pi- 
lipinas. 

Dapat mahigpit na tutulan ng mamamayang 
Pilipino ang maniobrang ito ng imperyalismong 
US. Lalo lamang itong yuyurak sa kasarinlang 
pang-ekonomya ng Pilipinas na nilapastangan ni- 
tong nakaraang 25 taon ng mga patakaran ng li- 
beralisasyon, deregulasyon, pribatisasyon at de- 
nasyunalisasyon. Ang itinutulak na cha-cha ng US 
ay magreresulta sa ganap na pang-ekono- 


Kiers ng mga papet na upisyal ng gub- 


myang rekolonisasyon ng Pilipinas at mag- 
bubulid dito sa lalong malalalim na krisis. 
Kung tutuusin, bigo ang konstitusyong 
1987 na hadlangan ang mga imperyalista (Ç, 
na dambungin ang pambansang aaah 


ak pO 


mumuhunan, ibayong sinupil ang mga manggaga- 
wang Pilipino at pinigilan ang pagtataas ng kani- 
lang sahod. Isinabatas noong 1989 ang Wage Ra- 
tionalization Act na bumaklas sa pambansang pa- 
mantayan sa minimum na sahod. Sinusugan din 
ng Herrera Law ang Labor Code at binigyang-daan 
ang kontraktwalisasyon ng paggawa at nagpataw 
ng karagdagang mga restriksyon sa karapatang 
magwelga. Ginagamit ito ng mga kapitalista 
upang lalong ibaba ang sahod at hadlangan ang 
mga manggagawa sa pagbubuo ng mga unyon. 
Nitong nakaraang dalawampung taon, halos na- 
pako ang sahod ng mga manggagawa na kulang 
na kulang na kumpara sa pagsirit ng presyo ng 
mga bilihin. Mula noon ay bumagsak nang halos 


70% ang bilang ng mga un- 
f PIG A yon at organisadong mga 
Kg K 


manggagawa. 
Magkakasunod 
na ipinatupad 


nya ng Pilipinas. Mula noong huling bahagi “ff 


ng dekada 1980, mahigpit na ipinatu- 
pad ng magkakasunod na papet na rehi- 
men ang mga patakarang ipinataw ng \\ 
International Monetary Fund kapalit ang œ` 
panibagong mga utang. Pawang naka- R 
tuon ang mga ito sa pagbubukas ng 
ekonomya sa operasyon ng dayong mga 
monopolyo kapitalista at pagbaklas ng mga 
taripa sa dayong kalakalan. Sunud-sunod na 
pinagtibay ang mga batas na tahasang lu- 
mabag sa reaksyunaryong konstitusyong 
1987. 

Upang "akitin" ang mga dayuhang ma- 


4Ps, perwisyo 


Mga tampok 


a p at panlilinlang 
sa isyung ito... 


sa mahirap PAHINA 3 


4 na upisyal ng BJMP, 
idineklarang POW 
PAHINA 7 


Lumalalang krisis 
sa utang ng US 
PAHINA 13 


Mga tuntunin sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas mapus- 
yaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o naglilim- 
bag sa paraang v-type. Il dinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


Sa print dialog, i-check ang Print as image 

Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 

I-click ang Advanced 

Tiyaking naka-set sa 10096 ang Scaling 

Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang proble- 
ma kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa angba- 
yan@yahoo.com 


